અઝઝ રૂપા હાથણી 
મિકી પટેલ 


નેશનલ બુક ટ્રસ્‍ટ 


ઝે 


રૂપા હાથણી 


મિકી પટેલ 


નાની ચકલી ચીંચીં પ્રાણી સંગ્રહાલય ના બધા 


જાનવરો ને જાણતી હતી. 


એની સૌથી સારી મૈત્રિણી હતી રૂપા હાથણી. 


એ દર રવિવારે સવાર માં બાળકો ને એની પીઠ પર 
બેસાડી ને ફેરવતી હતી. 

ક્યારેક-ક્યારેક ચીંચીં રૂપા ના કાન પર બેસી જતી 
અને બાળકો ની સાથે-સાથે જાનવરો ને જોવા જતી. 


પણ આજે ચીંચીં એ જોયું કે રૂપા હાથણી 
ચોધાર આંસુ એ રડી રહી હતી. 


એ એક ખૂણા માં ઉભી હતી અને એના ગાલ 
પરથી આંસુ વહી ને ઘાસ પર પડી રહ્યા હતા. 


"શું વાત છે રૂપા?" ચીંચીં એ પૂછ્યું. 


"હું કેટલી બેડોળ છું. હું તો બસ એક મોટા, ભૂરા, ટબ જેવી છું. 


રૂપા એ હીબકા ભરતા કહ્યું. 
"રૂપા, રડ નહીં," ચીંચીં એ કહ્યું. "હું જલ્દી તને ઉજળી અને 


સુંદર બનાવવાની કોઈ તરકીબ વિચારું છું." 


ણિ ઊ ઊં 


પછી એ ઉડી ને સોનુ ચિત્તા પાસે ગઈ. 


"શું તું તારા ચમકીલા, રંગીન ટપકાં રૂપા ને 
આપીશ?" 


પછી ચીંચીં એ રાજા મોર અને મીઠું પોપટ ને પૂછ્યું, 
"તમે તમારા સુંદર રંગ રૂપા ને આપશો?" 


૯ 
ર ન 


ર/|[[૫૫૧ # 
૧૨1 
# તરે - 


જુ 
પ7 દૃ 


તનુ, સોનુ, રાજા અને મીઠું ચાલતા અને ઉડતા રૂપા પાસે 
ગયા. 


રૂપા હાથણી હજી ખૂણા માં ઉભી ને હીંબકા ભરી રહી હતી. 


એ બધા એ રૂપા ને પોત-પોતાના રંગ આપવાનું શરુ કર્યું. 
તનુ એની એક બાજુ થી નીચે સરક્યો. 

રૂપા ની એક બાજુ કાળા અને પીળા ચટાપટા ચમકવા લાગ્યા. 
સોનુ એ એના ટપકાં રૂપા ના પગ પર ઘસ્યા. 

મીઠ્ટઠું એ રૂપા ની પૂંછડી ને લીલો રંગ આપ્યો. 


રાજુ એ એની સૂંઢ પર આસમાની અને જાંબુડિયા રંગ ની નક્શી 
બનાવી. 


રૂપા એ રડવાનું બંધ કર્યું. 

એણે ચારે બાજુ નજર ફેરવીને પોતાનું અવલોકન કર્યું. 

એ બહુ ખુશ હતી. 

એને પોતાની જાત પર બહુ ગર્વ થયો. 

"હું તો એટલી સુંદર લાગી રહી છું જાણે લગ્ન નો મંડપ! હવે હું 
છોકરાઓ ને કેટલી ગમીશ!!!!" એ આનંદિત થઈ ને બોલી. 


બીજે દિવસે બાળકો હાથી ની સવારી માટે આવ્યા. 

એક બાળકે કહ્યું, "હે ભગવાન, આ શું થઈ ગયું છે? 

અમારી પ્યારી ભૂરી હાથણી રૂપા ક્યાં ચાલી ગઈ છે? 

આ ચટાપટાવાળી, ધબ્બાવાળી કદરૂપી રાક્ષસી ક્યાંથી આવી 


થોડા નાના બાળકો તો ડરી ગયા. 
હૂં ... હૂં ... હૂં ... એ રડવા લાગ્યા. 


"ભાગી જા, બેડોળ જાનવર! 


અમને તો અમારી રૂપા જોઈએ છે," બધા એ કહ્યું. 


રૂપા રોઈ પડી. 
હવે એ શું કરે? 


ત્યાં એને એક ઉપાય સૂઝયો. 

એ પાસેના કમળ ના તળાવ માં કૂદી પડી. 

સૂંઢ માં પાણી ભરી-ભરી ને એણે પોતાના અંગ પર નાખ્યું. 

બધા રંગ - લીલા, પીળા, આસમાની અને જાંબુડી - ધોવાઈ ગયા. 


રૂપા બહાર નીકળી, તો એ પહેલા જેવી હતી - સાદી, ભૂરી. 
બાળકો એને જોઈને એટલા રાજી થયા કે એ તાળી પાડવા લાગ્યા. 
"રૂપા, એટલા બધા રંગ તેં ક્યાંથી લગાવ્યા હતા?" બાળકો એ પૂછ્યું. 


"આવો, હું તમને મારા મિત્રો સાથે ઓળખાણ કરાવું જેણે મને આ બધા રંગ 
આપ્યા હતા," રૂપા એ કહ્યું. 


બાળકો હાથણી ની પીઠ પર ચઢી ગયા. 
ચીંચીં ચકલી ચીં ચીં કરતી રૂપા ના કાન પર બેસી ગઈ. 
અને એ ચાલ્યા પ્રાણી સંગ્રહાલય ના બીજા જાનવરો ને મળવા. 


